MUSEUM OF NATURAL HISTORY 
DEPARTMENT OF GEOLOGY AND GEOGRAPHY 
REYKJAVIK 


MISCELLANEOUS PAPERS. No. 13 


BOLSTRABERG 


PILLOW LAVA IN ICELAND 


BY 


GUDMUNDUR KJARTANSSON 


’ hs 


JUL 3.1 1964 


REPRINTED FROM NATTURUFRAZDINGURINN 
Vol. 25, 1955, pp. 227—240 


POLARPAM 


“12° 199 :Wed 


(SEx ) 


o> WEA 


Pam 255121 2(*35) KJA-2 


KJARTANSSON, Gudmundur 


Bolstraberg = Pillow lava in 


Iceland. 


Guémundur Kjartansson: 


Bdlstraberg 


Nafngift — Lysing 

Myndirnar, sem hér eru birtar, eru af blagryti med harla einkenni- 
legri gerd. Slikt berg nefnist 4 ensku pillow lava og 4 byzku Kissen- 
lava, en bar sem ég hef séd um pad fjallad 4 6drum erlendum tungu- 
malum, er enska nafnid tekid upp épytt. Ovida’ 4 jérdunni mun berg 
meo pessari gerd utbreiddara en hér 4 landi, enda hafa ymsir nattiru- 
freedingar ordid til ad kynna pad islenzkum almenningi nu 4 sidustu 
arum i re6u og riti. En bad ma undantekning heita, ef tveir eda fleiri 
hafa nefnt bad sama nafni 4 islenzku, og pvi er engin von til, a6 al- 
menningur atti sig 4, ad allir eru ad lysa hinu sama. Me pvi ad ég 
er einn af beim, sem hafa islenzkad nafnid: pillow lava, pykir mér 
hlyéa ad benda lesendum Natturufreedingsins a betta og reyna ad koma 
i veg fyrir bann rugling, sem allt of mérg néfn 4 einu hugtaki kunna 


ao valda. 


Ekki kemur til mala ad taka enska nafnid épytt upp i islenzku, vegna bess hve 
bad er 6pjalt, en fyrirberid 4 hinn béginn svo rammislenzkt, ad bvi samir adeins 
islenzkt heiti. Og nu hafa fimm nattirufredingar stungid upp 4 jafnmérgum néfn- 
um: Jakob Lindal bégglaberg, Johannes Askelsson kuilubasalt, Gudmundur Kjartans- 
son bdlstraberg, Palmi Hannesson résaberg og Astvaldur Eydal hnyklahraun. 

Fg skal ni fyrst gera nokkra grein fyrir minni nafngift. Bolstrahraun er na- 
kveem byding 4 enska og byzka nafninu. Pillow er pbytt ,,koddi‘ i Ensk-islenzkri 
ordabok eftir Sigurd Orn Bogason, og Kissen er lagt ut ,,koddi, sessa‘‘ i byzk-isl. 
ordabék Joéns Ofeigssonar. Frummerking islenzka ordsins bdlstur er hin sama sem 
pessara orSa samkvemt ordabék Fritzners (Ordbog over det gamle norske Sprog), 
bar sem pad er bytt ,,pude“ og ekkert annad. [ ordabék Sigfuisar Bléndals er bdlstur 
bytt i fyrsta lagi ,,1. (koddi, dyna) Pude, Dyne“, en sidan i afleiddum merkingum 
eins og heybdlstur, skyjabélstur og svellbélstur. Lava merkir hraun, en pvi hef ég 
oftar haft ordid ,,bdlstraberg“ en ,,bdélstrahraun“, ad ég er engan veginn sannfeerdur 
um, ad allt berg med bdlstragerd sé raunverulegt hraun. Likt mun 6drum nafngef- 
éndum hafa farid, er snidganga endinguna -hraun. 

Nafnid pillow lava (og pillow structure) er svo vel til fundid og lysir svo vel 
pvi, sem bad 4 vid, ad pad a skilid ndkveema pbydingu. Pess vegna hef ég tekid 
bdlstrahraun eda -berg fram yfir hin nyyrédin. Ad visu mun frummerking orésins 
bolstur vera ordin nokkud fyrnd og mérgum 6ljés — liklega fremur nordan lands, 
par sem mér skilst bad sé fyrst og fremst haft um hey — en bad tel ég fremur 
mela med en moti bvi ad taka bad upp i nyyrdid. 

Um daga peirra Porvalds Thoroddsens og Helga Pjeturss var hugtakid pillow lava 


BOREAL EINSTITUTS 
LIBRARY 


44848 


228 NATTURUFRADINGURINN 


1.mynd. Bodlstraberg i Dyngjum (5. mynd 10). Hed 1 m. — Pillow lava in Dyngjur 
(Fig. 5. No. 10.). Height 1 metre. 


ungt og haf6i naumast verid skilgreint til hlitar. Pvi var bess ekki ad veenta, ad 
beir hefSu um pad neitt akvedid heiti, Badir lysa samt bergi a tilteknum stédum 
bannig, ad varla er ad efa, ad bar er um bdlstraberg ad reeda. T. d. ritar borvaldur 
i kafla um islenzkt mdberg yfirleitt i Lysingu Islands (II. b., bls. 266): 

yl bvi [b. e. méberginu] eru ennfremur blagrytislég stér og sma, blagrytishnudar 


la 


og kleppar med skasettum og hringsettum stilum meé steingleri utan a, og oft er 


, 


tomt rum eda hola i midju slikra blagrytishnida. Sumstadar er svo mikid af bessu 
i moberginu, ad blagrytid verdur adalefnid, en mdbergid ad eins bunt tengiefni.“ 

1 Agripi af jardfreedi eftir Gudmund G. Bardarson er bdlstrabergs ad engu getid, 
enda haféi bad ekki vakid verulega athygli hér a landi, er si merkisbok kom ut 
(2. utg. aukin og endurbeett 1927), og enn var bad nafnlaust 4 islenzku. 


Jakob Lindal 4 Laekjaméti vard fyrstur til ad lysa bdlstrabergi a 
islenzku sem sérstakri gerd bergs og gefa pvi islenzkt nafn. Skilmerki- 
leg lysing 4 pbessu bergi er i grein eftir hann um Meelifellshnuk i 
Natturufr. 1940. Bar segir: 


»Ut fra mdbergsganginum [p.e. i Svértuskaél nordvestan i Meeli- 
fellshnjuk] er adalefnid basaltmyndun, en med einkennilegri og frek- 
ar sjaldgeefri gerd. Bergid er sem heild dlagskipt og dstudlad, en likast 
pvi, ad Avélum, en bo éreglulega loguéum bégglum med ymiss konar 
steerd hefdi verid hrigad saman. Margir bégglanna eru dalitid flat- 


BOLSTRABERG 229 


2.mynd. Balstraberg i Kaldbak (5. mynd 18). Pad hvilir a fingervu mobergi. Hed 
bdlstrétta stalsins um 3 m. — Pillow lava resting on brown tuff. Height of pillowy 
section about 3 metres. Kaldbakur (Fig.5. No. 18.). — Ljésm, Guém, Kj. 


kyttir likt og beir heféu motazt hver af 66rum i farginu, og i holrim- 
inu 4 milli beirra skytur ut ymiss konar aukapinklum og hnutum. 
Algengasta steeré bessara boggla er 1—2 m i pvermal, en beir geta 
lika komizt ofan i nokkra cm og einnig skipt nokkrum metrum. Hver 
béggull um sig er hudadur utan meé eins til nokkurra cm bykku lagi 
af sv6rtu basaltgleri (Tachylite), en i holruminu milli beirra er sum- 
part fyllt hvassbrunum basaltmulningi, sumpart dsku og gjallkenndri 
mobergssamryskju. begar sér i brotsar bégglanna, eru bpeir allir studl- 
adir innan og vita studlarnir i geislastefnu ut fra midju. Um studla- 
motin i midjum boégegli er einnig sumstadar kirningur ur samskonar 
efni og 4 milli pbeirra. Efnid er gragryti, eygt og dokkgraleitt ad lit... 
Pessi tegund basaltmyndana hefur a erlendu mali verid nefnd ,,glo- 
bular“ basalt og aferd bess ,,pillow struktur“. Eg sting upp 4 nafninu 
bégglaberg, og mun nefna pad svo hér. Auk bess sem bad hefur fund- 
izt sumstadar hér a landi i nyrri basaltmyndunum, er pad pbekkt a 
nokkrum stédum erlendis, og er pa talid hafa myndazt vid basaltgos 
A sjavarbotni. Hér a landi hefur pad verid sett i samband vid gos 


undir jokli.“ 


230 NATTURUFRADINGURINN 


3.mynd,. Bolstraberg i Dyngjum (5.mynd 10). Hamarsskaftid er 30 cm langt. — 
Pillow lava in Dyngjur (Fig.5. No. 10.). Lenght of hammer 30 cm. 
Ljosm, Guém. Kj. 


Um bessa fyrstu kynningu bdlstrabergs eda bégglabergs fyrir islenzk- 
um lesendum hefur vart verid beett sidan. Bergid, sem barna er lyst, 
er Otvireett pillow lava og af nokkurn veginn venjulegri gerd. Po eru 
bégelarnir (bdlstrarnir) i Meelifellshnjuk i steerra lagi, og ad minni 
reynslu er bergtegundin yfirleitt blagryti (dulkorndétt) fremur en gra- 
gryti (smakornott). 

Til samanburéar og uppfyllingar skal hér tekin upp byrjunin a lys- 
ingu minni 4 bdlstrabergi eins og mér kom bad fyrir sjénir i Arnes- 
syslu 1941. (Arn. saga, I. bl., bls. 6466): 

»En i gragrytismyndun Arnessyslu er einnig é6nnur gerd hrauna, 
sem nefnist bdlstrahraun* og er nokkud lyst med nafninu einu. Pessi 
hraun eru hvorki studlud 4 venjulegan hatt né straumflogdétt, heldur 
minnir gerd peirra 4 hrigu af bdlstrum eda uttrodnum pokum med 
ymissi logun. Bolstrarnir eru vidast milli 30 og 60 cm a lengd. .. .“ 


Framhaldid er ad efni til nokkurn veginn samhljéda lysingu Jak- 
obs Lindals. 


* A ensku pillow lava og byzku Kissenlava, Jakob Lindal hefur einnig nefnt 
bessi hraun bégglahraun.“ 


BOLSTRABERG 231 


I grein um jardfredi Kerlingarfjalla getur Jéhannes Askelsson um ,,seemilega 
greinilegt kilubasalt (Pillow-lava)“ vid Fremri-Arskardsa (Arbok F.[. 1942, bls. 27). 
Berginu er ekki lyst nanara,, en 6tvireett, vid hvad er att. Kulubasalt er hér haft i 
nokkru pbrengri og akvednari merkingu en mér virdist bad hafa haft hja eldri jaré- 
fredingum, medan hugtakid pillow lava 1a ekki eins ljést fyrir og nu. Rétt er ad 
taka bad skyrt fram, ad uppdstunga Jéhannesar (kulubasalt) komst 4 prent 4 undan 
minni (bdlstraberg), b6 ad minnar sé hér getid 4 undan. 

Eftir 1943 lidu svo tiu ar, ad ekki komu mér vitanlega fram nyjar till6gur um 
islenzkt nafn 4 pillow lava, En i pvi hléi og einnig um nesta dratug 4 undan var 
slikt berg athugad vida um land bedi af innlendum og utlendum natturufredingum. 
Margt var og um bad ritad, en mest af pbvi er a erlendum tungumalum og veréur 
bess a6 litlu getid hér. bé verdur ad minnast a rannsdknir og rit Skotans Peacocks 
og Dananna Niels Nielsens og Arne Noe-Nygaards, sem lysa bdlstrabergi 4 mérg- 
um stédum i Skaftafellssyslu og leitast vid ad skyra myndun bess, (Heimildarrit: 
17, 12 og 13). : 

{ hinu mikla riti sinu um Odadahraun (II. b., bls. 83—84) getur Olafur Jénsson 
a Akureyri um bolstraberg i Heilagsdalsfjalli og vidar. Hann lysir pvi vel og birtir 
af bvi Ageeta lj6smynd, hina fyrstu i islenzku riti. En Olafur er svo 6frumlegur ad 
kalla bad néfnum, sem adrir héfSu buid til: ,,... hid svokallada bdlstraberg eda 
bégglaberg“. Heidur sé honum fyrir bad! 

Annars er bdlstrabergs évida getid i prentudu mali islenzku i pbessu nafngifta- 
hiéi, en engan nyyrdahéfundanna veit ég enn hafa tekid upp annars nafngift né 
hvikaé fra sinni eiginni. Vist er um sjalfan mig, ad ég hef jafnan notad ordid bdlstra- 
berg, t.d. vid jardfredikennslu i Verkfreedideild Haskdlans allt fra 1941, i freedslu- 
ferdum Hins islenzka natturufreifélags, i skyrslum til Raforkumalaskrifstofunnar 
og vidar. 

Fyrir jolin 1953 kom ut 3. bindi Hrakninga og heidavega me sidari hluta af rit- 
gerd eftir Palma Hannesson: A Britarérefum. Par (bls. 25) getur Palmi um résa- 
berg, er (asamt grofgerdu bursabergi) myndi ganglaga kjarna inni i mdbergshnuk- 
um og -hryggjum i Kverkfjallarana. Vid fyrsta lestur fékk ég engan veginn fulla 
vissu, en raunar sterkan grun um, hvad Palmi atti vid med ordinu rdsaberg. En til 
allrar hamingju hefur hann einnig ritad 4 dénsku um jardfredi Kverkfjallarana (16), 
og bar kallar hann pad ,,pillow lava“, sem hann nefnir ,,résaberg‘ i islenzku rit- 
gerdinni., 

A samkomu i Hinu isl. nattirufreedifélagi 4. jantar 1954 flutti bandariskur verk- 
freedingur af Keflavikurflugvelli, Harold Munger ad nafni, erindi um jarémynd- 
anir 4 Reykjanesskaga. Raunar var sa hattur a haféur, ad Astvaldur Eydal flutti 
mestan hluta erindisins fyrir hann i islenzkri pydingu, svo ad allir mettu skilja. 
MeSal annars frdéleiks bar barna 4 géma bdlstraberg i Stapafelli og vidar, og voru 
syndar af bvi ageetar skuggamyndir i litum. Astvaldur kvadst ekki vita til, ad slikt 
berg heféi fyrr verid nefnt 4 islenzku, og heféi hann pvi buid til um bad nyyrodid 
hnyklahraun. Erindi Mungers i bydingu Asvalds birtist sidar i Lesbék Morgun- 
bladsins (11), og er bar enn haldid Anyklahrauns-nafninu. — Petta var fimmta 
nafngiftin 4 bélstrabergi og meetti vel verda hin sidasta. 

Fg hef hér ad framan melt med minni nafngift, bdlstraberg, og nota hana enn 
i bessari grein, vegna bess ad mér likar hin bezt af beim, sem fram hafa komid. 


232 NATTURUFRADINGURINN 


En ekki skal bad standa 4 mér, ad samkomulag naist um eitthvert annad ord. Odar | 
en ég verd bess var, ad einhverjir tveir eda fleiri islenzkir natturufreedingar eru 
farnir ad kalla bélstraberg sama nafni, skal ég beetast i hépinn — og falla fra minni 
uppastungu, ef 6nnur verdur fyrir valinu. Z 


Skilyrdi til myndunar bélstrabergs 

Menn pekkja nu bdlstraberg vida i dllum heimsaélfum og i mynd- 
unum fra 6llum jardséguéldum. bad getur ekki talizt sérstok bergteg- 
und, heldur sérsték gerd storkubergs, fram komin um leid og bad 
storknaéi. Flestallt bélstraberg er basalt — p.e. tiltélulega kisilsyru- 
snautt berg, dékkt ad lit og bungt i sér, dulkornétt og ad nokkru leyti 
glerkennt — en 4 nokkrum stddum erlendis finnst bd emnnig: andesit 
og jafnvel surari bergtegundir me6 bdlstrager6. 

En hvad er nu pad, sem kemur hraunkviku til ad storkna i pessa 
faranlegu mynd i stad bess ad verda ad venjulegu hrauni, t. d. studl- 
udu eda straumflégottu? 

Fjoldi athugana bendir til, ad bad sé skilyréi fyrir myndun bdlstr- 
anna, ad hin storknandi kvika sé mjég punn og verdi fyrir snégegri 
keelingu af snertingu vid vatn. 

Mest af bvi bélstrabergi, sem vel hefur verid athugad erlendis, ligg- 
ur_i sjavarseti og er bersynilega upp komid i eldgosum a hafsbotni. 
Sums stadar eru bilin milli bdlstranna fyllt kalki eda kisli, sem hvort 
tveggja er ur skeljum af 6rsmaum svifverum, er lifa i sjo. Verdur slik 
myndun vart skyrd ddruvisi en hraunkvikan hafi annadéhvort rudzt 
inn { éhardnada edju ur bessum efnum 4 sjdvarbotni eda breidzt yfir 
botninn sem hraunlag og glufur bess sidan fyllzt smam saman a af kalk- 
og kisilognum ur sjonum uppi yfir. | 

Bélstraberg finnst einnig vida i fornum vatnssteeSum, bar sem ekki 
kemur til greina a6 sjér hafi att batt i myndun bess, heldur dsalt vatn. 

Yfirleitt er fundarst6dum bdlstrabergs svo hattad, ad bar virdist 
hafa verid vatn i einhverri mynd: sjér, st6duvatn eda j6kull, begar 
pad storknadi, en hvergi mun pao sannanlega hafa ordid til 4 audu 
purrlendi. Pé ma segja, ad erin sé einu afatt i fullkomna sénnun bess, 
ad storknun i vatni sé skilyrdi fyrir myndun bdlstrabergs. bad er bein 
athugun 4 pvi, sem fram fer: 

Til er bd ein lysing sjonarvotts ad myndun bolstra i rennandi hrauni. 
Fyrir ner 50 arum horféi Tempest Anderson 4 litinn hraunstraum 
renna af landi ut i sjé a Saméaeyjum i Kyrrahafi. Hann lysir bvi 
svo (1): 


BOLSTRABERG 233 


»Pegar hraunid kom i sjéinn, teygdist bad fram i totur, sem minntu 4 brum- 
hnida. Bad vard med bessum heetti: Sj4 matti avél og long hraunflikki — sem enn 
-héngu saman vid hraunid, sem ad rann, og voru enn raudgléandi, en bé deigkennd 
oréin vid kolnun — tutna ut i hnida 4 mjdum halsi .... og hnidarnir hitnudu, 
linudust og stekkudu ddfluga, unz beir urdu 4 sterd vid poka eda kodda .... Stund- 
um var halsinn, sem veitti efni til nymyndads hnids, nokkurra feta langur og sem 
armur manns ao gildleika, en bandist sidan ut og myndadi hnud i fullri stzerd. Oftar 
var bo halsinn styttri, svo ad hnidarnir myndudust hver vid annan og hriigudust 
upp. Peir voru hvitgloandi ad sja, jafnvel um bjartan dag, og begar éldur sjavarins 
ridu yfir ba; hrundi vatnid af beim eins og bad kom, an bess ad pad sydi ... .‘‘* 

Pessi eina lysing, sem til er eftir sjonarvott ad storknun bdlstrabergs, 
stadfestir ad visu bad, sem fundarstadir sliks bergs gefa i skyn, ad pad 
myndist i vatni, en hun leidir samt ekki fyllilega i ljés orsdkina til 
pessarar kynlegu storknunar. 


Menn hafa margoft horft 4 hraunstraum renna Ut i vatn og storkna 
par i svipadar myndir og hraun storkna i a burru landi. Neerteek hér- 
lend demi eru hraunid, sem rann ut i Myvatn hja Reykjahlid arid. 
1728, og hraunid, sem stifladi Helliskvis] 4 Lambafit 1913. En miklu 
fleiri eru deemin um bedi gomul og ny hraun, sem hafa bersynilega 
runnid ut i vatn, an pess ad i beim sjaist nokkur bdlstramyndun. Svo 
er t.d. um morg hraun 4 Reykjanesskaga og Pjérsarhraun i Fldéa. Pess 
ber bo ad geeta, ad vid getum nu adeins skodad bann hluta hraunanna, 
sem liggur ofansjavar um legstu fj6ru, og sjavarboréd hefur a6 likind- 
um legid nokkru legra, begar flest pbessara hrauna runnu, en bad 
liggur nu. Bodlstrar kynnu pvi ad leynast i hraununum undir paver- 
andi fjéruboréi. Pjérsarhraunin hafa 4 nokkrum stédum stiflad far- 
vegi stéranna Tungnaar, Pjérsar og Hvitar bannig, ad djup vatnslon 
hafa myndazt ofan vid hraunjadarinn. Sidan hafa arnar skori6 sig ni6- 
ur og rest lénin fram, svo a6 hinar fornu hraunstiflur eru nu a pburru 
og liggja vel vid athugun. Par sem svona hagar til, hef ég leitad ad 
bdlstragerd i hraununum — mest nalegt mynni Blautukvislar i 
Tungnaa — en hvergi fundid. 

Oll bau hraun, sem tekin eru til deemis hér ad framan, eru basalt- 
hraun og flest sj4anlega storknué ur mjég bunnri (audrunninni) kviku, 
slikri sem talin er tilleidanlegust ad storkna i bolstra. Fjélm6rg deemi 
i vidbét, innlend og utlend, meetti til tina pvi til sénnunar, ad storkn- 
un nidri i vatni er ekki einhlit til ad mynda bdlstraberg ur bess konar 
hraunkviku. 


* Lauslega bytt ur C. A. Cotton: Volcanoes as Landscape Forms (2). 


234 NATTURUFRADINGURINN 


Utbreidsla bélstrabergs a Islandi 
1. Tertier 


Kortid (5. mynd) synir pa stadi, par sem mér er fullkunnugt, ad 
Otvireett bdlstraberg hafi fundizt hér 4 landi. Slikt berg er bo eflaust 
til miklu — e. t. v. margfalt — vidar. Eg hef ekki fyrr en hin sidustu 
sumur haft hirdu 4 ad skra i dagbok allt bdlstraberg, sem ég hef rek- 
izt a i ferdal6gum. Likt etla ég 6drum natturuskodurum hafa fari6 
um svo hversdagslegt fyrirberi sem bdlstraberg ma teljast i storum 
hluta landsins, og pvi hef ég litt mnt eftir annarra manna athugunum 
a bdlstrabergi, heldur farid ner eingéngu eftir prentudéum heimildum. 
Pé hef ég merkt 4 kortid einhlitt bélstraberg i Namafjalli vid Myvatn, 
en Sigurdur Borarinsson hefur synt mer teikningu af pvi i dagbok sinni. 

Pess ber ad geeta, ad med nafninu bdlstraberg er hér einungis att 
vid berg, sem er ad miklum meirihluta eda ner eingéngu ur bdlstrum, 
svo ao peir falla nokkurn veginn hver ad 6drum. Moberg me6 bdlstr- 
um a vid og dreif, einstokum eda i smahépum, hefur fundizt miklu 
vidar en bdlstraberg er merkt 4 kortinu. Kortid synir t.d. ekki pad, 
sem Noe-Nygaard kallar ,,basalt globe breccia“ i Vesturskaftafells- 
syslu (13), ekki ,,bdgglamyndanir“ Jakobs Lindal i Drangey (8) né 
heldur bad bdlstrotta ivaf, sem allvida ma finna i modbergi her i na- 
grenni Reykjavikur og Tomas Tryggvason hefur tja6 mér, ad sé einn- 
ig uppi i Mosfellssveit. Og fleiri bélstramyndanir, sem mér er kunn- 
ugt um, hef ég snidgengid af framantéldum asteedum. 

Paé er eftirtektar vert, ad bdlstrabergs hefur hvergi* ordi6 vart i 
hinni elztu jarémyndun Islands, blagry-tismynduninni, sem tekur yfir 
alla Austfirdi annars vegar og hins vegar alla Vestfirdi og Dali og 
mikinn hluta vestanverds Nordurlands og héradanna upp af Faxafloa 
sudur fyrir Esju. Pessi myndun er ad domi allra jardfreedinga, sem 
um hana hafa fjalla6, tertier ad aldri, og sem kunnugt er, hefur hun 
ad langmestu leyti hladizt upp ur vidattumiklum blagrytishraunum, 
sem runnid hafa hvert 4 annad ofan. Hvergi hafa fundizt bess nein 
merki, ad hraunin hafi runni6 ut i sj6 eda vatn né komizt i snertingu 
vid jokulis, enda virdist blagrytismyndunin ekki adeins snaud a6 ein- 
hlitu bdlstrabergi, heldur einnig 6llu, sem likist bélstrum i bergi. 

Samt er engan veginn ohugsandi, ad bdlstraberg eigi eftir ad finn- 
ast einhvers stadar i blagrytismyndun Islands, bvi ad bad hefur fund- 
izt i sams konar myndunum og svipudum a6 aldri bedi i Norédur- 


* Sja bé Vidbet. 


BOLSTRABERG 235 


Ameriku og i Sudureyjum vid Skotland. En a beim stédum hagar sér- 
staklega til, og fleira en bdlstrageréin gefur i skyn, ad hraunié hafi 
storknad i st6duvatni. Sudureyska bdlstrabergid, 4 eynni Mull, hefur 
t.d. runnié a botni stérs sigketils (kalderu), sem etla ma, ad svipad 
hafi til Oskju — med Oskjuvatni — i Dyngjufjéllum, pé ad nui sé 
par olikt landslag. 

2. Iséld 

begar kemur upp i hinar yngri jarSmyndanir Islands, ber sem dr. 
Helgi Pjeturss og flestir jaréfreedingar eftir hann telja til ordénar 4 
hinni kvarteru isdld, bregdur svo vid, ad bar verdur fyrir gnegd 
bodlstrabergs, en pd allra mest i hinum unglegustu bergmyndunum 
af bessu teei, einmitt beim, sem eru otvireett upp hladnar 4 iséld. 

Bess vegna liggur mjég beint vid ad kenna bdlstramyndunina ahrif- 
um issins, sem pakti landid 4 jokulskei6um isaldarinnar og a6 likindum 
einhverja hluta bess stundum ddur en sjalf iséldin héfst. M. A. Pea- 
cock mun vera upphafsmaédur peirrar skodunar (17), en hun hlaut 
sidar traustan studning vid rannsdknir Noe-Nygaards (13). 

Allan bann balk heldur sundurleitra jarémyndana, sem bdlstraberg 
hefur fundizt i hér a landi, kallaéi Porvaldur Thoroddsen einu nafni 
mobergsmyndunina. En raunar er mdberg — i pbrengstu merkingu 
ordsins (p. e. brungryti e. gosmdéberg) — ekki adalbergtegundin nema 
4 takmoérku6um svedum hennar. Hin eiginlegu mobergssvedi eru 
merkt me6 litlum deplum a kortinu (5.mynd). Til eru ad visu mo- 
bergsfjéll utan peirra briggja sveeda, sem par eru synd, einkum 4 Sne- 
fellsnesi, kringum Hofsjokul og i Skaftafellssyslu. Enn fremur munu 
tv6 steerstu mobergssveedin na saman undir Vatnajékli. 

Pessi sveedi eru einkennileg beedi ad landslagi og bergtegundum. 
Pau eru yfirleitt fj6llott, og flest fjollin eru ur mdbergi, sum ner ein- 
goéngu, en 6nnur med ymiss konar blagrytisivafi, emkum bdlstrabergi, 
sem myndar verulegan hluta sumra fjallanna, en auk bess kvislast 
vida oreglulegir blagrytisgangar og -zedar um modbergid. Parna er 
bdlstraberg beedi utbreiddast og i pykkustum légum 4 landinu. | 

Kortid synir langpéttasta fundarstadi bolstrabergs 4 Landmanna- 
afrétti, badum megin vid Tungnaa. Pad stafar vaentanlega nokkué af 
pvi, ad parna hef ég einna mest ferdazt um mobergssveedi, eftir ad ég 
fér ad veita bdlstrabergi verulega athygli. En sennilega er petta bo 
mesta bdlstrabergssve6i6 4 landinu. Berggrunnurinn er barna 66rum 
pbreedi ur mdébergi (bringryti), hinum ur bdolstrabergi — og vandséd, 
af hvoru er meira. Bodlstrabergid virdist mér barna mjég svipad ad 


236 NATTURUFRADINGURINN 


4. mynd. Nordurhlid Dyngna (5. mynd 10), 6ll ur bdlstrabergi upp ad snjdugu syll- 

unni, sem 6rvarnar benda a. Par yfir er méberg. — Cliff in Dyngjur (Fig. 5. No. 10.) 

consisting of pillow lava below and mostly brown tuff above the snow-covered ledge 
indicated by arrows, — Ljésm. Gudm. Kj. 


gerd fra einum fundarstad til annars. Vel ma vera, ad mikid af pvi sé 
storknad i einu lagi, bo ad ekki verdi bad Grugglega rakid saman undir 
beim hraunum og vikrum, sem parna pekja allt jafnlendi. 

Einna mest bdlstrabergsstal 4 bessu sveedi eru hamrarnir noréan 
i Dyngjum, skammt norédur af L6émundi, og liggur bilasl6din inn ad 
Tungnaa fast undir peim. Hamrarnir eru ur bolstrabergi fra rétum 
upp i 4 ad gizka 60—80 m he, en par yfir tekur vid méberg. Pykkt 
bdlstrabergsins er 6 meiri en til sést, bvi ad undirlag bess kemur 
hvergi i ljés. Petta er furduleg pykkt a hrauni, sem er basiskt og bess 
vegna audrunnio, ad pvi er etla ma. Ef betta bdlstraberg er eiginlegt 
hraun a6 uppruna, veréur pykkt bess naumast skyré 4 annan veg en 
eitthvad hafi stadid vid eda haldid utan ad hraunkvikunni og hindrad 
rennsli hennar i larétta stefnu, eins og verda mundi t.d. i lokuéum 
dal eda sigkatli eins og Oskju eda Grimsvétnum eda hinni fornu kald- 
eru 4 Mull. bdo bykir mér eins sennilegt, ad adhaldid hafi -a.m.k. a 
einn veginn veri6 jékulis. 

En eins og fyrr var 4 minnzt, tel ég engan veginn einhlitt, ad allt 


BOLSTRABERG | 237. 


bdlstraberg sé hraun ad uppruna, pratt fyrir athugun Tempests Ander- 
sons. M.A. Peacock taldi bdélstrabergid i Videy vera innskot, og at- 
hugun Palma Hannessonar i Kverkfjallarana bendir til hins sama: 
bdlstrabergid bar hafi trodizt nedan ad inn i méberg og myndad gang. 
En a hinn béginn minna bélstrar i bdlstrabergi ekki litid 4 hraunkul- 
ur, og hruga ur slikum kulum getur likzt bélstrabergi ad morgu leyti. 
Pad matti sjé 4 Heklu6xl fyrir gosid 1947 og ef til vill enn. En per 
kilur munu hafa fallid i gosinu 1845. 
AS svo stéddu er évarlegt ad alhefa nokkud um betta atridi i mynd- 

um bdlstrabergs. Pad kann ad vera: 

1. eiginlegt hraun runni6é a vatnsbotni, 

2. innskot i laus vatnsdsa jarélég a botni vatns eda jokuls, 

3. safn af hraunkulum storknudum i vatni, 
eda myndad med ollu bessu moti. bad etti ad vera okkur metnadar- 
mal, ad rannsoknir her 4 landi leiddu hid sanna i ljés. 


3. Nutimi 

ba er enn eftir a} minnast 4 yngstu jardmyndanirnar her a landi, 
pb. e. beer, sem ordid hafa eftir isaldarlok, med 66rum ordum, nutima- 
myndanir. Er bar skemmst fra ad segja, ad i beim geetir bdlstrabergs 
litid eda ekki neitt. bd skal hér getid nokkurra athugana beedi 4 grun- 
samlega unglegu bdlstrabergi og 4 nitimamyndunum, sem svipar til 
bolstrabergs. 

Noe-Nygaard telur (13), ad bdlstraberg i Hagodngum i sudurrénd 
Vatnajokuls kunni ad vera nitimamyndun. A6 visu hafi bad, sem 
annad bdlstraberg hér a landi, storknad undir jokli, en til bess burfi 
ekki annad en jékulréndin hafi legid 6rlitlu framar en nu. En pegar 
bess er geett, ad allt fra isaldarlokum hefur Vatnajokull lengstum ver- 
16 minni en hann er- nu, verdur sennilegra, ad betta bdlstrahraun 
hafi ekki runnié 6llu seinna en i sjalf isaldarlokin. 

{ {slandslysingu eftir bjddverjann Walter Iwan (6) er ljésmynd 
(Abb. 54) af bergi, sem likist bélstrabergi. I skyringu segir, ad petta 
sé nafnlaust hraun vid vesturrénd Hofsjékuls. En ekki verdéur ur pvi 
skorid af myndinni einni saman, hvort betta er eiginlegt bdlstraberg 
né heldur hvort bad er nutimamyndun, bd ad ordid hraun (,,Lava- 
strom“) an nokkurrar einkunnar merki ad jafnadi nutimahraun. 

ba hefur Jén Jénsson fyrir sk6mmu i pessu riti (10) lyst merki- 
legum hraunkilum i Landbrotshélum, sem eru gervigigar i Land- 
brotshrauni. Hann telur ber vera eins konar bdlstra og bergid, sem 


238 NATTURUFRAZDINGURINN 


5.mynd. Kort af fundarstédum bdlstrabergs samkveemt athugunum héf. og prent- 
udum heimildum. Télur innan sviga visa til heimildarrita. Mobergssveedin eru merkt 
smdum deplum. — Map of distribution of pillow lava after the author’s observations 
and published sources. Numbers within brackets refer to source of information (see 
References). The palagonite rock (méberg) areas are shown by dots. 
1 Stapafell (11). 2 borbjérn og Lambafell. 3 Lambhagi vid Kleifarvatn. 4 Kaldar- 
botnar. 5 Videy (17). 6 Botnsstilur. 7 Vordufell, N- og S-brin. 8 Fremri-Arskardsa 
(9). 9 Oferugil. 170 (brir stadir) Dyngjur. 77 Hellisfjall. 72 (tveir st.) Hraun- 
eyjarfoss og Sigalda. 73 Porisvatn. 7/4 (fjorir st.) Poristindur og nagrenni. 75 
Tjorvafell og nagr. 76 Blagil. 77 Stjérnarfoss (13). 78 SV-hlid Kaldbaks. 79 Ha- 
gongur (13). 20 Kverkfjoll (13). 22 Kverkfjallarani (15 og 16). 22 Heilagsdals- 
fjall (14). 23 Namafjall (Sig. bor.). 24 Meelifellshnjukur (7). 


beer mynda, bolstraberg, ,,kulubasalt (pillow-basalt)“‘. En eftir lysingu 
hans get ég ekki fallizt 4, ad pbarna sé um a6 reeda raunverulegt bolstra- 
berg i svo bréngri merkingu sem pa6é nafn er hér haft. 

A6é lokum skal minnzt 4 Myvetningahraun i Oskju i Dyngjufjéll- 
um. bad er mjég ungt hraun, runnid seint i névember 1922. Eg skod- 
adi betta hraun 15. juli 1946, en bvi midur lauslega. [ dagbék minni 
segir um bao orérétt: ,,Brunir hraunsins [p.e. kafli af austurbrun- 
inni] eru lagar med fallegum bdlstrum ur gljdandi svértu gleri, en 


EE 


BOLSTRABERG 239 


begar inn i pad kemur [fra briminni], er bad afar ufid apalhraun. 
Bolstrarnir virdast ekki ekta: beir eru hvorki med radidlum. studlum 
né halflausri skorpu, heldur mjég fraudkenndir hid innra.“’ Ekki mun 
ég hafa brotid sundur nema einn eda tvo ,,bdlstra“ til ad forvitnast 
um innri gerd peirra. Gudmundur G. Barédarson skodadi betta hraun 
sumari6 1923, og hann lysir gerd bess mjég i ba veru, sem hér var 
sagt. Par sem Myvetningahraun rann a6 vetrarlagi og ad pvi, er vitad 
er af fras6gn fyrstu sjénarvotta, yfir talsverdar snjéfannir, ma etla, 
ad snjorinn hafi valdid bélstramynduninni i pvi. En nanari athugana 
barf samt til ad skera ur, hvort betta getur talizt einhlitt bdélstrahraun. 

‘Bé ad nidurstadan sé su, ad ekki hafi enn fundizt einhlitt bdlstra- 
berg i nutimamyndunum her a landi, er engan veginn dsennilegt, ad 
baé eigi eftir ad finnast, pvi ad pau skilyréi til myndunar bess, sem 
vid vitum um, eru enn til: erin framleidsla basiskrar hraunkviku 
og enn fremur vétn og jéklar — og ef til vill neegir djipur vetrar- 
snjor. 


Vidbot 

Eftir ad grein bessi var ritud, barst mér i hendur merkileg ritgerd 
eftir Jon Jonsson: Outline of the Geology of the Hornafjéréur Region, 
Geografiska annaler 1954, h.1. Par er getid bdlstrabergs i Hoffellsdal 
i Hornafirdi. Jon fann pad bar sumarid 1952, og er bad fyrsti fundur 
sliks bergs i blagrytismyndun Islands. — Enn fremur er getid bdlstra- 
bergs i Dyngjufjalladal i Odadahrauni i nyitkominni bék eftir Hol- 
lendingana R. W. van Bemmelen og M.G. Rutten: Table Mountains 
of Northern Iceland, Leiden 1955. — Pa hefur og Siguréur Porarins- 
son sagt mer fra stérkostlegri bélstrabergsmyndun, sem hann fann i 
sumar vid rénd Vatnajékuls milli Fremri og Innri Tungnaarbotna. — 
Loks hef ég sjalfur, eftir ad ég teiknadi kortid (5.mynd), rekizt a 
bélstraberg 4 bessum stédum: i Valahnik 4 Reykjanesi, i Kvigindis- 
felli vid Uxahryggjaveg, vid Budafoss i bjorsa og i Fossardal inn af 
Pjérsardal. 


HEIMILDARRIT 
1. Tempest Anderson: The Volcano of Matavanu in Savaii. Quart. Jour. Geol. Soc., 
1910. 
2. C.A.Cotton: Volcanoes as Landscape Forms. Wellington 1944. 
3. Gu6émundur G. Bardarson: Agrip af jardfredi. Reykjavik 1927. 
4. Sami: Um rannsdknir i Oskju sumarid 1923. Skirnir 1928. 


sity of Alberta 


vii ibn ‘iin 


5. Gudmundur Kjartansson: Jardsaga, Arnesinga saga, I. b. 1. h. 1943. 

6. Walter Iwan: Island. Studien zu einer Landeskunde, Stuttgart 1935. 

7. Jakob Lindal: Ma@lifellshnjikur. Natturufredingurinn 1940. 

8. Sami: Drangey og hvernig hin er til ordin. Natturufr. 1941. 

9. Jéhannes Askelsson: Jardfredi og jardmyndun. Arbok Ferdafélags Islands 1942. 
10. Jén Jonsson: Mébergsmyndun it Landbroti. Natturufr. 1954. 

11. H.Munger: Nokkrar jaréfredilegar athuganir a Reykjanesskaga. Lesbok Morg- 


unbladsins 7. febr. 1954. 

12. Niels Nielsen og A. Noe-Nygaard: Om den islandske Palagonitformations Op- 
rindelse, Geogr. Tidsskr. 39.B. Kaupmannahéfn 1936. 

13. A. Noe-Nygaard: Sub-Glacial Volcanic Activity in Ancient and Recent Times. 
Folia Geographica Danica, Tom. I. No. 2, Khéfn 1940. 

14. Olafur Jénsson: Odddahraun, Akureyri 1945. 

15. Pdalmi Hannesson: A Briarérefum. Hrakningar og heidavegir, 3. b., Akureyri 
1953. 

16. Sami: lagttagelser over vulkanismen i Kverkfjallarani i Island. Geogr. Tidsskr. 
52.B. 1952—53. 

17. M.A. Peacock: The Geology of Videy. Transactions of the Roy. Soc. of Edin- 
burgh, 52,2. 1926. 

18. Dorvaldur Thoroddsen: Lysing Islands, 2. b. Khéfn 1911. 


SUMMARY: 


Pillow Lava in Iceland by Guémundur Kjartansson. 


In the Tertiary basalt plateau, which is the oldest rock system of Iceland, pillow 
structure has nowhere been observed, and in the postglacial volcanic rocks no typi- 
cal pillow lavas have so far been pointed out with certainty. On the other hand, 
pillow structure is a common feature in the intervening formations, which probably 
all belong to the Pleistocene. Further, pillow structure is found most abundantly in 
the youngest parts of these formations within the so-called palagonite or moberg 
areas (dotted on Fig.5) which are certainly of Pleistocene age. Here, rock layers 
consisting almost entirely of pillows may reach more than 60 metres in thickness 
(Fig. 4). 

The map (Fig. 5) showing the distribution of pillow lava is far from exhaustive. 
Only typical and unmistakable pillow lavas of which there are reliable records are 
marked on the map; scattered pillows and pillow clusters in tuff and breccia are 
omitted. Yet, in many places, the outcrops of typical pillow lavas are lying too 
close together to be indicated separately. And, at last, no special investigations on 
the distribution of pillow lavas have as yet been made, except for some small areas 
of the country. 

Appendix. — After the writing of the above article some new localities of pillow 
lava have been recorded. These are not shown on the map, but they are listed in 
the Vidbdt (= Appendix) above. The most important is Jon Jénsson’s discovery of 
pillow lava in Hornafjérdur, as this is the first time pillow structure has been 
recorded from the system of Tertiary plateau basalts in Iceland. 


